| 'CYFARTHTH, ger MERTHYR, 
| Bydd MER CHER, 20 o RHA GYR, 1865. 


ENWAU Y PERSONAU, EU HOEDRAN. 


David Beddoe, 49, 'J ob. Jŵnies,: 22, Alexander Rha do ŷs, 
John Lewis, 16, A raae lin 'Reos,, 5 a William Rees, 10, Griffith. 


orcan,. 42, J. ohn Daniel; 7, Moran Thomas, 16, 'Ayliffô YW 
un | Stephens, 15, Samuel Harris, 28, Haidins Lewis, 95, Thom. 
bowen, 42, John. “Plielns,. i, Thomas Mor$an, A6, J oseph Mor 
“ gan,.16, John. Morgan, 83, William M OrTi8, Â2, John Dtke, ad 
Roderick Thomas, 20, Daud THomas,. 24, Ŵ ames Thomas; 2 
“Lewis Price 'Tthorhas, 9D, Daniel Price Thainas, 90, Rees Davi o 
of, Griffith Ellis, 48, Henry Lewis, 13, Dŵvid Davies, 18, David 
i4 Ellis, aY Joseph Rees, 29, Morgan Thomas, 16, John. Môrgan, [ 
“21, Rees 'Davies, (O, Thomas Morris, B5 'Bavid ur Y oed, 
Ŵ X 
Mae Angen y dygir Bewyddio/ | 
Sy'n gwneuthur pob calon yn brudd 
Damweiniau a_dirfawr golledion 
I glywed am danynt Bob dydd.; 
' Yr angeu yn ysgar teuluoedd, 
A gweuthur ugeiniau. dan gur, 
A lleisiau'r amddifaid a'r gweddwon 


Yn Wr AR y9 UO trwy 'r tir. 


i 


“cy 









2 

Y ddamwain gerllaw Merthyr Tydfil 
A dodda galonau o ha'rn, 

Tri deg a phump o weithwyr 
Ar fyr gafodd fyned i'r farn ; 

Y gwyr yn ymadael a'u gwragedd, 
Y tadau'n rhoi ffarwel i'r plant, 

A. brodyr, a garent eu gilydd 
Gymmdrrwyd>r bywyd i bant. : 


Y gweithwyr aent allan y boreu 
Heb deimlo un dychryn na braw, 
Gan feddwl dychwelyd yn gynnar, 
Heb dybied fod angeu gerllaw : 
Ond yn y y prydnawn daeth y newydd 
A. glwyfodd galonau pob gradd, 
Fod tri deg a phump o goliers 
Trwy'r ddamwain yn awr wedi'u lladd. 


P&n welid y cyrff yn dod fyny, 
Roedd rhai yn llewygu gerllaw, 

A lleisiau y gwragedd a'r mamau 
Yn toddi'r calonau difraw ; 

Ro edd rhai wedi llosgi'n arswydus, 
A rhai wedi mogi yn lan, 

A. gorchwyl anhawdd. ou hadnabod; 
Gan effaith cynddeiriog y tan. 





Fe redai y gwragedd mewn dychryn 
I edrych a welent eu gwyr, 

A. r mamau mewn lludded sc ofnau 

 A'geisient eu meibion yn wir; 





k E Z sg 


a - 


ŵr 





Meu ke» —_— 


« 
e> y 
: * 


dynno ri 

















2 


Ond canfod eu hagwedd druenus 
A'u gwnaent yn alarus i gyd, 
Y bywyd oedd wedi ymadael, 
A hwythau heb gar yn y byd. 


Fe dro'wd eu hanneddau cysurus 
Yn llwm a thruenus eu gwedd, 
Yn lle bod yn llanw y-cornel, 
Doedd dim ond eu hebrwng i'r bedd. 
Lle gynt y preswyliai gorfoledd, 
Yn awr yr oedd ochain a gwae, 
Y gadair yn wag o'i pherchenog, 
A. drysau pob annedd yn nghau. 


Y weddw yn wylo am ei phriod, 
A'r plentyn yn galw am ei dad, 
A'r fam wedi colli ei bachgen, 

Yn wylo'n alarus trwy'r wlad; 
Perth'nasau mewn blinder a thrallod 
Am golli'u cydnabod teg; wedd, 

A'r ardal i gyd yn ei galar 
Am roddi 'u cym'dogion i'r bedd. 


Y plant a'nt i'r drws yn y cyfnos: ,, 

I ddysgwyl dyfodiad eu tad, 
Ond nid ydyw swn ei gerddediad 

I'w meddwl yn rhoddi mwynhad; 
Fe glywir y gwaith yn ei drydar, 

Fe welir y ffwrnes yn fflam, ; 
Ond tad nid yw'n dychwel tuag adref, 
Rhaid byw yn nghyfeillach eu mam, 












4 


Mae tref Merthyr Tydfil mewn galar, 
Ni welwyd fath alar cyn hyn, 

Cysuron yn llwyr wedi 'madael, 
Och'neidio ac wylo trwy'r glyn ; 

Ugeiniau a daflwyd i dlodi, 
Cypbyrddau yn wag heb ddim bwyd, 

Y galon o'r braidd wedi'i thori, 

— A'r gwyneb gan ddagrau yn llwyd. 


O, Gymry, gwrandewch ar eu ôwynion,. 


OM deuant ryw bryd at erch dor, 


| Cyfrennwch i'r rhai'n mewn cyfyngder 


” Ryw rhan o gyflawnder eich stor ; 
Cyflymwch i sychu eu dagrau, 


| Rhowch nodded i'r egwan a'r tlawd, , 
' Y gwaelaf a'r gwanaf o honynt 


— ^A ddeilliant î gyd o'r un cnawd. 


Cysurwch, cysurwch y gweddwon, 
Â phorthwch.y mamau sydd flin, , 
Dilladwch y crwydriaid amddifad, 
Wynebant y gwyntoedd a'r hin; 
Mae gwobr i bawb mewn addewid 
Am roddi elusen i'r tlawd, 
Am. hyny eyfrennwch, cyfrennwch, . 


Bydd Crist i chwi'n gar ac yn frawd. 


Wr RL fa 
ns Sa ge i 





ï 
$ 





